^anmmiigiii. 

Húnaðarrit til stuffnings lcirkjw og Icristindómi ídendina 
gefiff ttt af liinu ev. lút. Jcirkjufélagi ísl. í Vestrheim ■> 


RITSTJÓRI JÓN BJAIINASON. 


l8. ÁKG. 


WINNIPEG, NOVEMBER 1903. 


NR. 9. 


Sálmr 

út af Matt. 10, 40—52—eftir séra Valdemar Briem. 

(Lag: Sjá, brúðguminn nálgast,) 

1. Ef umkomulausum þú viðtökur veitir 
og volaða’ og hrasaSa tekur aS þér, 

viS þurfandi marm ef sem bróður þú breytir 
og bágstöddum aðstoð og liSsinni tér, 
þá gjörir þú meira, 
þá fremr þú fleira : 

Þér finnst að eins hjálp þína fáráðr hljóti, 
en frelsara þínum þú tekr á móti. 

2. E.f frelsara þínum þú viðtökur veitir, 
ef verðskuldun Jesú þér tileinkar þú, 
ef hans eftir dœmi þú. blessuðu breytir 
og boðum hans hlýöir í auðmj'kt og trú, 

þá gjörir þú meira, 
þá fremr þú fleira : 

Þú trúir, að Jesús einn tryggð þína hljóti, 
en tekr þó skapara þínum á móti. 

3. Ef skapara þínum þú viðtökur veitir 
og vonar og treystir í auömýkt á hann, 
ef hans eftir lögum þú heilögum breytir 
og himneskan elskar þú föðurinn þann, 

þá meira þú vinnr, 
þú fleira þá finífr ; 



130 


Þinn kærleika skaparinn hyggröu’ að hljóti, 
en hann þér í kærleika tekr á móti. 

4. Ef öðrum með kærleik þú viðtökur veitir, 
þú viðtökur sjálfr í guðs ríki fær. 

Hve dýrðlega guð þá við börnin sín breytir: 
Þeim búin er veizla svo fögr og skær. 

Þá umbun þú hlýtr 
og ástverka nýtr. 

Hver vatnsdrykkr kaldr af kærleika veittr 
í kostulegt gleðinnar vín er þá breyttr. 


Heimilið. 

Eftir séra Kúnólt Marteinsson. 

Heimilið er undirstaða þjóðfélagsins. Vér skuluni hugsa 
oss fjall. Á því eru margar uppsprettu lindir, og úr þeim 
renna lœkir, er að síðustu sameinast og verða að stóru fljóti. 
Heimilin eru fyrir þjóðina það, sem uppspretturnar eru fyrir 
fljótið, einmitt slíkar uppsprettur. Þaðan koma ekki að eins 
atkvæðin, sem stjórna þjóðinni, heldr og mennirnir, sem 
leiða hana. Auðvitað er það fleira en hfimilið, sem hefir átt 
þátt í þroska þeirra, en það hafði fyrsta tœkifœrið; þaðan 
komu fyrstu áhrifin; þar var hinn ungi maðr fyrst rnótaðr; 
þar fengu hinir andlegu hœfileikar hans sína fyrstu æfingu og 
sinn fyrsta þroska; þar voru honum að mörgu leyti lögð upp í 
hendrnar aðal-vopnin, sem hann beitir í baráttu lífsins. Hve 
áríðanda þá fyrir hverja þjóð, að heimili hennar sé helgir 
reitir, þar sern óhollir lífsstraumar ná ekki að korna inn. 
Leiðtogar hverrar þjóðar ætti að minnast þess ætíð, hve þýð- 
ingarmikill hluti af þjóðlffinu heimilislífið er, og hve mikil 
skylda hvílir á þeim, að vaka yfir heill hennar í þessu tilliti. 

Heimilið á að vera jarðnesk mynd af eilífri sælu. Þegar 
reynt er til þess að lýsa fyrir mönnum ástandi hins andlega 
heims, hvort heldr í biblíunni eða annarsstaðar, þá eru vana- 
legast viðhöfð líkingarmáls-orðatiltœki, sem tekip ©ru út úr 
lífi mannanna, hinu jarðpgska. Þetta hlýtr svo að ypr^, því 




þroskaleið mannanna í þekkingarlegu tilliti hlýtr að lig'gja frá 
hinu þekkta til hins óþekkta. Þegar því mennirnir lýsa eilífri 
sælu, er vanalegast að tala um hana sem guðsþjónustu eða 
heimili. Vér mennirnir hljótum því að hugsa um framtíðina 
eilífu sem heimili, — heimili, sem er laust við ófullkomleika 
þá, er loða við hin jarðnesku heimili vor, —heiinili, sem full- 
nœgja hinum œðstu hugsjónum vorum í sambandi við líf vort 
og bústað. En það, að hinni eilífu tilveru vorri er líkt við 
hin jarðnesku heimili vor, ætti að kenna oss að sjá, hve dýrð- 
legt hlutskifti það er að eiga heimili. Það ætti að vekja hjá 
oss hina dýpstu löngun til að hlynna að heimilum vorum og 
gjöra þau að œskilegum bústað. Það ætti að knýja oss áfram 
til þess að láta þau eignast sem mest af því, sem oss finnst 
hljóti að einkenna sælubústaðinn eilífa. Þegar vér hugsum 
um heimili vor sem þá mynd, auðvitað háða mannlegum 
ófullkomleika, er vér sköpurn oss af framtíðinni eilífu, þá 
renna þau upp fyrir oss í nýju og dýrðlegu ljósi. 

Góð húsakynni eru eitt mikilsvert atiiði í sambandi við 
heimilið. Góð húsakynni eru ekki að eins hin skrautlegu 
híbýli auðmannanna, heldr og öll þau, sem vel samsvara þeim 
tilgangi sínum, að skýla mönnum fyrir óþægilegum áhrifum 
veðráttunnar, en veita mönnum þó nóg loft og nóga birtu. 
Að þau sé skrautleg er lítilsvirði; að þau sé hlý, hentug og 
hrein er miklu meira virði. Smekkleg og þægileg húsakynni 
hafa að sjálfsögðu einhver áhrif á jafnvel andlega lífið á heim- 
ilinu. Stundum er litið svo á, að húsakynnin sé aðal-atriðið 
í sambandi við heimilin, en því fer mjög fjarri, að svo sé. 
Margt afdalahreysið er sannara heimili en sumar konungs- 
hallir. Það var einu sinni sagt um Mark Hopkins, frægan 
kennara í austrhluta Bandaríkjanna, að þar sem hann væri, 
þó það væri úti í skógi á bjálka, ef að eins væri læri- 
sveinn á hinum enda bjálkans, þar væri háskóli. Eitthvað 
svipað þessu má segja um heimilið. Þar sem kærleiki drott- 
ins samtengir hjörtu heimilisfólksins, þar er heimili, þótt 
húsakynnin sé að eins lélegt hreysi, eða þótt húsgólfið sé að 
eins græn jörðin og veggirnir og þakið hinn heiði himinn, 

Á heimilinu þarf að vera andlegt líf. 



132 


Er heimiliö að eins vinnustofa? Er heimiliö að eins 
nokkurskonar verksmiðja, þar sem búinn er til matr og unnið 
og stritað viS hitt og annað ? Fjarri sé þaS oss að draga 
nokkuö úr þeirn dugnaði, sem hefir einkennt fólk vort í þessari 
heimsálfu; en hófs verðr að gæta í öllu. 

Vér íslendingar, sem komum til þessa lands fé- 
lausir, höfum að sjálfsögðu átt í all-hörðu stríði með að koma 
fyrir oss fótunum og verða sjálfstœðir menn í efnalegu tilliti. 
Þetta hefir útheimt atorku, sparsemi og hyggindi. Það hefir 
tekið upp huga fjölda manna svo algjörlega, að þeir hafa helzt 
ekki getaö um neitt œðra hugsað en hversdags-starf sitt, og 
svo hafa heimilin orðiö að eintómum vinnustofum; — eintóm 
vinna frá því snemma á morgnana og þangað til seint á 
kvöldin dag eftir dag og ár eftir ár. Jafnvel sunnudagrinn 
sem andlegr dagr og hvíldardagr hefir fyrir mörgum algjörlega 
horfið; allir dagar hafa orðiö jafnir, og allt árið orðið vinna, 
matr og svefn. Þegar svo er komið, er ekki um mikið and- 
legt líf að tala; og þegar menn eru einu sinni búnir að venja 
sig á þetta líf, lítr út fyrir, að m'önnum veitist mjög ervitt að 
hefja sig upp yfir það. Þótt efnin sé orðin nóg og nóg tœki- 
fœri til að njcta einhvers andlegs lífs, finnst þeitn, að þeir 
hafi aldrei tíma; þó kirkjan standi þeim opin og sunnudagr sé 
kominn, láta þeir sér ekki detta í hug, að fara neitt öðruvísi 
að en hina dagana, — fara blátt áfram að vinna, vinna eitt- 
hvað, eitthvað annaS en að fara í guðs hús. 

Vellíðan er orðin nokkuð almenn meðal Islendinga í 
þessari heimsálfu; og þótt þessu ástandi hafi verið nokkur 
bót mælandi í liðinni tíö, þá er þó nú ekki lengr ástæða til að 
afsaka það. Það er líka hinn auinasti hugarbtirðr, að það sé 
gróði fyrir nokkurn tnann, jafnvel í veraldlegu tilliti, að neita 
sér um hœfilegar hvíldarstundir og andlega nautn. Að veita 
sér það er einmitt ráðið til að viðhalda fjöri og starfsþrekí 
sínu. Að neita sér um það verðr til þess að draga úr manni 
þrótt og kjark, miðar að því að draga mann niðr í dýraríkið. 

A heimilið að vera eintóm vinnustofa? Nei ! Til þess 
það geti með réttu heitið heimili á þar að vera andlegt líf, 
það er ^S segja h u g § u n. Þar á að vera fólk, sent hygsar, 



133 


og þeir, sem heimilum stýra, eiga aö gjöra sér far um, að láta 
þau ekki vera hugsanasnauö. En til þess heimilinu veröi 
haldiö í iéttu horfi, aö því er þaö snertir, þurfa þar að vera 
góð blöö og bœkr. Það stendr eðlilega ekki á sama, hvernig 
þær hugmyndir eru, sem berast inn á heimilin. Það þurfa 
aö vera hreinir og hressandi and.legir straumar, sem þangað 
berast, en ekki þeir, sem eru óhreinir eöa eitraöir. 

Inn á sum heimili vor hafa borizt blöð og bœkr á ensku 
máli, sem eru mjög fjarri því að geta oröið til uppbyggingar. 
Það eru til útgáfustofnanir, sem hafa það fyrir atvinnu að 
gefa út á prent það, sem svalar lægstu fýsnum mannsins, og 
svo er þetta skarn útbreitt af öllum mætti, og það er vana- 
lega selt svo lágu verði, að menn eru ginntir til að kaupa það 
að eins fyrir þá sök. Menn gá ekki að því, að þaö, sem 
saurgar sálina, er of dýrt, hversu lágt sem verðið er. Þessi 
blöö eru prentuð á ljótasta pappír; í þau er hlaðið viöbjóös- 
legum auglýsingum, og efnið yfir höfuð auöviröilegt ástarugl 
og hryðjuverkasögur. Þaö væri þakkarvert, ef alit, sem til 
er af ógöfugum bókmenntum á heimilum vorunr, væri brennt 
á báli. 

Fólk vort þarf ekki heldr að seilast eftir þsssu rusli af 
því það sé ódýrt, því aö mikiö af göfugustu bókmenntum 
heimsins er til á ensku máli í mjög ódýrum útgáfum. Og 
vitanlega megum vér ekki ganga fram hjá því, sem gott er í 
bókmenntum vorrar eigin þjóðar. 

Það eru til mörg heimili, sem ekki geta lagt út í þann 
kostnað, að safna að sér miklu af blöðum og bókum. Það er 
ekki heldr eins áríðanda, að slíkr forði sé mikill að vöxtum, 
eins og hitt, að hann sé góðr. Það, sem berst inn á heim- 
ilin af blöðum og bókurn þarf endilega að hafa inni aö halda 
holla andlega fœðu. Þegar menn eru í vafa um, hvað velja 
skuli, er vissulega ekki úr vegi fyrir þá að leita sér ráða hjá 
þeirn, sem líklegastir eru til aö geta í þessu tilliti gefið góðar 
og heilsusamlegar bendingar, svo á heimilinu geti verið upp- 
byggilegt hugsanalíf. 

Á heimilinu þarf aö vera trúarlíf. 

Þar, sem heimilið er án trúarlífs, þar er skortr á því, 



1 34 


§em Íeiöir þangaö inn beztan lífsyl; þar vantar uppsprettu 
hins góða, sem þar á fram að fara. Það er hœgt að hugsa sér 
trúarlaus heimili að mörgu leyti fögr, en það vantar eitthvað 
svo undr-mikið í þá fegrð. Það er líka fegrð í hríminu, 
sem þekr greinar trjánna stundum á vetrinn; en hún er 
nokkuð kuldaleg, sú fegrð. Hún er eitthvað unaðslegri, 
fegrðin þeirra, þegar lífsaflið hefir unnið sigr á vorin og þau 
hafa íklæðzt sumarskrúða sínum. Vér skulum hugsa oss blóm, 
tilbúin af list mannanna. Þó oss finnist þau fögr, hve miklu 
fegri myndi oss sýnast þau, ef þau allt í einu fengi lífsafl og 
fœri að vaxa eins og blómin á jörðinni. Það yrði eitthvað 
svipuð breyting, sem kœmi fram á fögru heiðnu heimili við 
það að kristindómrinn fengi þar inngöngu. 

(Meira.) 


Hvað er biblíu-,kritík‘? 

Eftir C. Assehenfeldt Hansen. 


i. 

HVAÐ ER BIBLÍU-,KRITÍK‘ EKKI? 

Já, á því verðum vér að byrja. Því í þessu máli er það 
í mesta máta áríðanda, að menn gjöri sér hugmyndirnar ljós- 
ar. Með skýrum og ákveðnum orðum skal það þá tekið 
fram: Biblíu-,kritík' er ekki sama sem b i b 1 í u-r a n n- 
s ó k n. Sú biblíu-rannsókn er til, sem söfnuðrinn hlýtr að 
vera þakklátr fyrir, það er að segja: það þjónustu-starf, sem 
hin trúaða guðfrœði tekr sér fyrir hendr í því skyni að leið- 
beina mönnum til rétts skilnings á hinni dýrmætu biblíu vorri. 
Það starf er fyrst og fremst fólgið í því að veita mönnum að- 
gang að frumtextanum svo nákvæmum og réttum sem unnt 
er. Því á fyrri öldum, þegar hinar helgu ritningar gengu frá 
einni kynslóð til annarrar í eftirritum, gátu sökum ófull- 
komleika þeirra manna, sem tóku slík eftirrit, slœðzt inn í 
textann smávegis breytingar frá því, sem upphaflega stóð 
þar, án þess þó að þau afbrigði raski efninu í neinu veruiegu. 
Hins vegar er heilög ritning svo frábærlega mikils virði, að 



135 


jafnvel minnstu smámunir geta varöaö nokkru. Enn fremr 
getr þessi biblíu-rannsókn stutt aö því, aö ýms ónákvæmni, 
sem getr veriö í þýöingum frumtextans, komi í ljós. Hún 
getr oröið til skýringar ýmsu því, er snertir sögu og forn- 
frœöi. Og sömuleiöis getr hún hjálpað oss til að bera 
saman þær ýmiskonar frásagnir, sem vér höfum eftir ýmsa 
rithöfunda, um sama efni, og gjöra tilraun til úrlausnar á því, 
sem ef til vill viö slíkan samanburð kann aö virðast benda til 
mótsagna. Þannig höfum vér vitanlega, aö því er gamla 
testamentiö snertir, ýmislegar frásagnir um sömu menn og 
tímabil í sögu hins helga lýös í Konungabókunum og Kron- 
ikubókunum og sömuleiöis í ritum spámannanna. Og í nýja 
testamentinu höfum vér frásagnir hinna fjögra guðspjalla- 
manna um dvöl frelsaians vor á meðal á holdsvistardögum 
hans. 

B i b 1 í u - r a n n s ó k n i n sýnir oss, að frásagnirnar 
hljóða ekki ávallt eins, heldr eru stundum talsvert 
ólíkar hver annarri. Allt þetta er þó ekki biblíu-, kritík‘. 
Og myndi lang-flestir af leikmönnum vorum nokkuö amast 
við slíkri biblíu-rannsókn, er þeir sjá, aö þar ræör sá andi, 
sem stendr í þjónustu guös orðs og ber djúpa og kærleiksríka 
lotning fyrir heilagri ritning ? fívort myndi trúað safnaðar- 
fólk hjá oss ekki vita það, að hingað og þangað í textanum 
getr veriö aö finna ýmiskonar lesmáta, til orðna fyrir þá sök, 
að biblían hefir líka sína m a n n 1 e g u hlið? Myndi það 
valda nokkrum manni áhyggju, aö Matteus t. a. m. dregr 
oft sam an sögumál sitt, þar sem t. a. m. Lúkas eða Markús 
skýrir nákvæmar frá og getr því um sitthvað, sem ekki er 
neitt minnzt á hjá Matteusi? Til dœmis má taka söguna um 
hundraðshöfðingjann, sem beiddist hjálpar Jesú hinurn lnna- 
fallssjúka þjóni sínum til handa. Sú saga stendr í Matteusar 
guðspjalli í 8. kap. (6.—13. v.). Þar segir svo: ,,Þegar 
Jesús kom inn í Kapernaum, kom til hans hundraðshöfðingi 
nokkur og tók svo til oröa: Þjónn mir.n liggr heima lima- 
fallssjúkr" o. s. frv. Aftr á móti skýrir Lúkas þar nákvæmar 
frá og segir, að þessi koma hundraðshöfðingjans og bœn hans 
um hjálp hafi verið í því fólgin, að hann — meðan hann sjálfr 



136 


hélt sér álengdar — talaði til drottins fyrir munn nokkurra 
GySinga-öldunga, sem hann sendi á fund hans, og síðan, 
þegar Jesús átti skammt eitt til húss hans, hafi hann til hans 
sent nokkra vini sína með þeim skilaboðum að ómaka sig 
ekki fyrir þá sök að hann í auðmýkt sinni taldi sig ómaklegan 
þess að Jesús sœkti hann heim (Lúk. 7, 1—7). Hvort myndi 
önnur eins ósamhljóðan í sögum guðspjallamannanna verða 
mörgum að trúarlegum vandræðum? Annað eins má svo 
hœglega skilja með dálitlu af góðum vilja. Ellegar þar 
sem í 20. kap. Matteusar guðspjalls er sagt frá því, að Jesús 
hafi læknað tvo menn blinda, þegar hann fór út ú r Jeríkó- 
borg, en Lúkas hins vegar (í 18. kap.) getr að eins um einn 
slíkan mann, og segir, að hann hafi læknaðr verið, þegar 
Jesús fór inn í þá borg, og Markús (í 10. kap.) segir frá 
Bartímeusi hinum blinda og að Jesús hafi læknað hann í því 
hann fór út úr bœnurn,— þá getr vissulega virzt, að hér sé 
dálítil ónákvæmni. Allir þessir þrír guðspjallamenn tala hér 
augsýnilega um sama manninn, Bartímeus. Má vera, að 
blindr maðr hafi og verið læknaðr af Jesú áðr en hann kom 
inn í bœinn. (Því það úði og grúði af blindum mönnum í 
Gyðingalandi á þeirri tíð eins og nú.) Það gat hafa gefið til- 
efni til þess, að Lúkas skýrði frá lækningunni, sem Bartí- 
meusi veittist, í sambandi við komu Jesú til borgarinnar 
í staðinn fyrir við burtförina þaðan. Ekki þarf heldr neitt 
að vera á móti þeirri ætlan.að með Bartímeusi hafi verið ann- 
ar blindr maðr, þegar Jesús gekk út úr Jeríkó; en sagan hefir 
þá fest sig við þann af blindu mönnunum, sem meir var 
þekktr, Bartímeus. En hvernig sem þessu kann nú að vera 
varið, þá breytir það efni sögunnar alls ekki í neinu verulegu. 

Eða þar sem í 28. kap. Matt. guðsp. er sagt, að kon- 
urnar á páskadagsmorgun hafi séð einn engil, en í Lúk.guðsp. 
er getið um t v o, hvort myndi slíkt í raun og veru geta orðið 
nokkrum manni áhyggjuefni? Fermingarbarn eitt lítið var 
spurt, hve margir englar hefði verið við gröf Jesú. Það 
svaraði: ,,Margir. “ Það var undir eins úrlausn, sem vert 
var að taka til greina. A jólanótt birtust margir englar; 
margir þá vafalaust eins á páskadagsmorgun, og sumar kon- 
urnar hafa séð einn, aðrar tvo. 



137 


A allt slíkt bendir biblíu-rannsóknin. En þegar undir 
eins á á þessu stigi mun einatt á því bera, að þeir, sem eiga 
vi8 biblíu-rannsókn, koma all-ólíkt fram. Því a8 sumir koma 
me8 bendingar, sern geta hjálpaS mönnum til a8 samrírna 
þa8, er virSist ósamhljóða, enda getr þaö oft tekizt án veru- 
legra ör8ugleika; þaö eru jafnaöarlega mörg ráö til a8 leysa 
úr slíkum mótsögnum, eöa því, er þannig lítr út. Aörir líta 
aftr á móti svo á, a 5 þeir veröi að kannast viö allar slíkar 
mótsagnir sem verulegar skekkjur, senr óhœfilegt sé a8 reyna 
til aö fœra til sanns vegar. Þar til er því aö svara: Hví 
skyldum vér ekki, svo lengi sem greiða má úr slíkum ósam- 
hljóðunum, viöhafa þá aöferð? Vér erum svo langt burt frá 
þeim tíma, þá er þetta gjörðist. Það geta hafa verið ýmsar 
þær ástœöur í sambandi viö þá atburöi, sem vér, er uppi erum 
svo löngu síöar, með engu rnóti fáum vitað um og haft oss 
til leiöbeiningar. Þannig er því einatt variö, þegar urn þá 
hluti er að rœða, sem aö tímanum til liggja oss svo miklu nær. 
Allt í einu kom til vor skýring, sem fullkomlega dugði til þess 
aö greiöa úr því, er áðr virtist Óviöeiganleg mótsögn. Hví þá 
aö vera svo fljótr til aö segja, aö sá eða sá hinna helgu rithöf- 
unda hafi sagt rangt frá? Mér geðjast vissulega miklu betr 
það hugarfar, er birtist oss hjá svo mörgum hinna miklu, 
kæru biblíuskýrenda, einkum frá fyrri tíðum, sem stöðugt 
komu með bendingar um það, á hvern hitt greiða mætti úr 
mótsögnunum. 

En vér könnumst við, og hljótum að gjöra þaö og mun- 
um gjöra það, að hin helga ritning vor hefir sína m a n n 1 e g u 
hlið. Ritningin er guömannleg bók. Þaö er guö, sem 
þar talar til vor, en í gegn u m m e n n. Eftir því má taka, 
aö vitnisburðrinn er boiinn fram á mismunanda h á 11, en 
andinn er hinn sami. Hina mannlegu hliö ritningarinnar má 
og þekkja á því, að þeir, sem voru raddir drottins, þekktu þó 
ekkr allt, heldr eins og Páll segir, aö eins ,,þaö, sem oss er 
veittafguöi' 1 (t. Kor. 2, 12).*) Enn freinr tekr Páll það 
fram, að vér þekkjum enn aö eins ,,að nokkru leyti“ (1. Kor. 

*) I nýja teslamentinu íslenzka er þetta öðru vísi. Vafasamt, hvor þýðing 
orðanna er réttari. 



138 


13, 12). Og aö því er snerti allt þaö, er eingöngu var tím- 
anlegt, voru vottar drottins háðir sömu takmörkunuin eins og 
ver allir hinir. Þess vegna ritar Páll (i. Kor. i, 16) til safn- 
aSarins í Korinþuborg, aö hann viti ekki**), hvort hann hafi 
skírt fleiri en þá, er hann þar nefnir. Þess vegna urSu líka 
hinir helgu rithöfundar, sem fœrt hafa í letr hina helgu sögu 
fyrir oss, sjálfir kostgæfilega aS ,, r a n n s a k a ' ‘ þaS allt, sem 
þeir fyrir mannlegan stuSning gátu fengiö upplýsing um. 
Þannig ritar Lúkas í upphafi guöspjalls síns (i, 3), aö hann 
hafi rannsakaö öll þau efni frá rótum til þess hann geti skrá- 
sett þau í röö. Heimildarrit hafa hinir helgu rithöfundar 
og stundum notaö ýmsu viövíkjandi í gamla testamentinu; en 
þau rit hafa þá einnig veriö heilög, og undir leiöslu heilags 
anda hafa þeir notaö þau. 

Allt þetta er hinn mannlega hlið á ritningunni. En þetta 
er ekki biblíu-,kritfk*. Höldum því fyrir hvern mun föstu. 
Því eins og vér munum sjá af því, er hér fer á eftir, rekum 
vér oss á það marg-oft, aö talsmenn ,kritíkarinnar'gjöra sér 
far um aö telja mönnum trú um, aö vér, mótstöðumenn 
þeirra, séum andvígir allri biblíu-rannsókn. Þetta hefir 
í för meö sér mikinn rugling, og þaö viljum vér nú gjöra 
ljóst í næsta þætti. 


II. 

UM HVAÐ ER BARIZT ? 

Aö ýmsir trúaöir leikmenn meöal vor hafa orðiö hræddir 
við þaö, sem vér í þættinum hér á undan höfum nefnt biblíu- 
rannsókn, þaö er í rauninni ekki svo undarlegt, þegar um það 
er hugsað, hvernig inargir af talsmönnuin bibl u-.kritíkar- 
innar* hafa viljað nota sér sérhverja samsinning þess, aö 
ritningin hafi sína mannlegu hliö, til þess aö opna dyrnar og 
smeygja þar inn þeiin ógeöslega fleyg, sem hin eiginlega 
biblíu-‘kritík’ er í eðli sínu. Það er injög skiljaniegt, að leik- 
menn, sem væut þótti um biblíuna sína, þegar þeir tóku eftir 
því, aö veriö var aö umsnúa henni algjörlega, sérstaklega 
gamla testamentinu, hafi látiö leiöast of langt í gagnstœöa átt 
**) Þetta er nákvæmara en í íslenzka nýja testamentinu. 



i39 


og ekki þorað aö kannast viö, aö biblían hefir einnig mann- 
lega hlið. Menn tóku eftir því, aö til voru svo nefnd biblíu- 
vísindi, sem fóru langt út fyrir takmörk sín, ekki 
vildu láta sér nœgja aö ,,slétta úr hrukkunum á kápu biblí- 
unnar“— eins og V. J. Hoff prestr komst að oröi i hjartnæmu 
erindi nokkru, sem hann flutti um þetta mál; og svo voru ef 
til vill sumir, sem settu landamerkja-stikurnar of innarlega. 
En lang-flestum hinna trúuöu vina drottins meðal leikmanna- 
lýðsins skilst þaö hœglega, aö þaö, sem á hefir veriö bent 
biblíu-rannsókn viövíkjanda í fyrsta þætti ritgjörðar þessarar, 
þarf alls ekki neitt aö óttast. Nei, um þ a ö er alls ekki aö 
rœða hér, þegar vér stöndum gagnvart biblíu-,kritík‘ þeirri, 
er nú tíökast. Sú biblíu-rannsókn, sem hlustar á hiö drott- 
inlega orð: ,,Drag skó þína af fótum þér, því staðr sá, sem 
þú stendr á, er heilög jörð“, mun ávallt gæta þess að halda 
sér innan hinna réttu takmarka. 

En hvað eigum vér að segja, þegar þeir, sem verja vilja 
biblíu-,kritíkina‘ nýju, eru sí og æ að halda því fram, að 
deilan snerti aö eins smámuni, bera það fyrir sig, að ,kritík' 
sú sé ekki annað en friösamleg biblíu-rannsókn, og fœra 
þannig í raun og veru landamerkjalínuna út og varpa með því 
svo að kalla dularhjúpi yfir hinn glepsanda úlf? Nei, höldum 
þó augum vorum opnum, að vér ekki köstum sauðaklæðum 
þjónustusamrar og hógværrar biblíu-rannsóknar yfir úlf 
biblíu-,kritíkarinnar‘ og gjörumst meðsekir í því, að úlfrinn 
læðist inn fyrir hin helgu vébönd, inn í hjörð drottins. 

Á reformazíónar-hátíðinni 15. Nóv. 1894 hélt prófessor 
P. Madsen rœðu um biblíu-,kritíkina 1 , sem hið bráðasta var 
sterklega mótmælt bæði af Vilhelm Beck í blaðinu ,,Annexet“ 
og í ,,Dansk Kirketidende“, fyrst af útgefandanum, en síðan 
einkum af V. J. Hoff presti. Eintnitt hið friðanda í 
ummælum Madsens um biblíu-,kritíkina* var það, sem gjörði 
vini biblíunnar áhyggjufulla. Út af hinni persónulegu af- 
stöðu háskólakennarans við biblíuna vildu menn ekki gjöra 
honurn neinar árásir, en það, hvernig hann gjörði grein fyrir 
biblíu-‘kritíkinni’, var meö réttu hiklaust taliö stórkostlega 
villanda. Og í ýmsum ritgjörðum var sýnt fram á það, að 



140 


biblfu-‘kritíkin’, eins og hún væri í reyndinni, heföi langt um 
hættulegra útlit en virðast mátti eftir því, hvernig próíessor 
Madsen haföi lýst henni. Það var sýnt fram á, að hún væri 
úlfr, en alls ekki nein friösamleg vera, setn að eins hefði góð- 
an tilgang. 

Nokkurn veginn í sömu áttina eins og rœða próf. Mad- 
sens fer smáritlingr einn, sem Koch biskup í Rípum hefir gef- 
ið út. Einnig þar er talað á friðanda hátt, eins og engin 
hætta sé á ferðinni. Reyndar getr Koch þess með fáeinum 
orðum (á bls. 41-42), að því hafi ,,verið veitt eftirtekt, að ís- 
kaldr gustr sé korninn satnfara rannsóknum gamla testament- 
isins. “ .,Því verðr ekki neitað ‘—segir hann—, ,,að van- 

trúin hefir oft tekið verk þetta í þjóuustu sína— —.“ Og 
,.rnenn hljóta að kannast við, að vantrúin andspænis því. sem 
yfirnáttúrlegt er í bihlíunni, hvatti verk þetta fram, svo ekki 
þurfti annað til þess að þeir, sem við það voru að eiga, efuð- 
ust um þí eða þá frásögu í gamla testanientinu en það, að sú 
saga hefði eitthvað yfirnáttúrlegt inni að halda. “ 

Þetta er þá í rauninni allt, sem Koch biskup kemr með í 
ritlingi sínum um biblíu-‘kritíkina’ til bendingar um hættur 
þær, sem henni sé samfara. Það er mjög veikr blettr, þetta í 
ritgjörö hans. svo veikr, að ervitt veitir að afsaka það hjá 
manni með annarri eins þekking og Koch biskup hefir til að 
bera. Eg leyfi mér jafnvel að halda því fram, að þeim ís- 
kalda gusti ,, hefir verið veitt eftirtekt og að ,, því verðr ekki 
neitað“, að vantrúin hefir dyggilega tekiö þetta verk í þjón- 
ustu sína! Hví fáum vér ekki í ritgjörð, sem hljóðar um 
biblíu-'kritíkina’, meira að heyra til viðvöruuar með tilliti til 
byltingarstarfs þess, sem sú vantrú með hennar ískalda gusti 
hefir komið til leiðar? Hví er þessi úlfr vanti úarinnar ekki 
langt um öðruvísi afhjúpaðr, svo að guðs börn fái lært að var- 
ast hann og þekkja hann? I þess stað er leikinannalýðrinn 
margvíslega varaðr við því að ónáða biblfu-‘kritíkina’ í starfi 
hennar. Menn hljóta að leiða þá ályktan af ritlingi Kochs 
biskups, að fjöldi presta og leikmanna sé andstœðr allri biblíu- 
rannsókn, og þar tekst biskupinum auðvitað hœglega að verða 
ofan á, þegar hann er að sanna oss það, að biblíu-rannsókn 



sé nauðsynleg. Vér höfum í fyrsta þætti ritgjörðar þessarar 
sýnt, aö vér erum honum sammála um það, að biblíu-rann- 
sókn sú, sem unnið erað í auðmjúkum anda, á fullan rétt á sér, 
svo framarlega sem hún að eins heldr sér innan h e n n a r 
rétta takmarka. En með þessum ummælum sínum setr 
hann það mark á marga irúaða presta, sem bendir til þess, að 
þeir breyti eiginlega á móti samvizku sinni, gegn betri vitund. 

Þar til svörum vér eins og Vilhelm Beck eitt sinti í Be- 
tesda, þegar komiö var nreð það, út af árásum hans á sundr- 
tæting ritningarinnar af völdum bibhu-'kritikarinnar , að sma- 
vegis mótsagnir væri þó að finna í biblíunni hingað og þang- 
að: „ Þ a ð er alls ekki það, sem uin er barizt!“ 
Nei, biblíu-‘kritíkin’ eins og hún birtist á vorri tíð gengr langt 
um lengra en biblíu-rannsókn. Vér munum brátt sjá, hvern- 
ig hún hefir langa leið farið út fyrir takmörk sín. Utn það er 
barizt. Látum oss fyrir hvern mun berjast innan hinna réttu 
endimarka, svo að úr baráttunni verði ekki tóm vindhögg. 

í vikublaði því, er nefnist „Kirken og Hjemmet" og 
kemr út undir ritstjórn prestsins Martensens Larsens, var ný- 
lega rœtt um biblíu-‘kritíkina’ og missíónar-skólann í Óðinsvé. 
Þar koma fyrir ummæli nokkur, er snerta þetta efni og miða 
að því að koma baráttunni út fyrir hin eiginlegu takmörk 
hennar. Þau ummæli eru með því ógeðfelldasta—svo eg við- 
hafi mjög vægt orð—, sen' nokkursstaðar hefir fyrir mér orð- 
ið í þá átt. Hann fyrirverðr sig þar ekki fyrir að saka stóran 
hóp presta um það, að þeir vlljt láta hina ungu menn, sem 
eru að báa sig undir missíónar-starfið, ganga með augnablöðk- 
um, eins og hesta, svo þeir ekki fælist, — ber oss það á brýn, 
að vér segjum ekki hreinskiinislega það. sem oss býr í brjósti, 
að vér af ásettu ráði höfum þagað og látum svo leikinanna- 
lýðinn hníga í dýpri og dýpri svika-svefnværð. “ Hann sakar 
oss um takmarkalausan vesaldóm, þar sem vér, eftir því sem 
hann kemst að orði, teljum þaö „fyrsta ætlunarverk vort að 
innvinna oss traust leikmanna—með því að styggja þá ekki, “ 
og annað ætlunarverk vort að varðveita þetta traust — með 
því að ganga ekki á rnóti því. “ Ilr. M . Larsen svífist þann- 
ig ekki að saka oss um slíkt samvókuleysi,. a,ð þvert á móti 



142 


sannfœring vorri styöjum vér aftrhaldið, þagar viö því getr 
verið að búast, að vér bíðum eitthvert tjón viö að halda sann- 
fœring vorri á lofti, svo sem það að hníga í áliti almennings. 
Þetta eru mjög ljót ummæli, og væntanlega ’nefir hr. M. L. 
ekki gjört sér ljóst, hve langt þau ná. En líka honum tekst 
hœglega í yfirlæti sínu að hrósa sigri með því—líklega af því 
að hann veit ekki, hvernig á stendr—að snúa baráttunni inn á 
annarlegt, öfugt svæði, eins og nokkur gæti haft nokkuð á 
móti því, að þeir, sem eru að búa sig undir missíónar-starf, 
fái að vita, að ritningin hefir sína mannlegu hlið. Oss skilst 
það svo vel, sem Koch biskup tekr franr á einurn stað í rit- 
lingi sínum. Þegar hann spurði missíónar-lærisveininn, hvort 
nýja testamentið hefði vaxið eða nrinnkað í augum haus (út 
af ‘kritíkinni’), þá segir hann, að hann hafi svarað: ,,Þaðhefir 
vaxið,—það get eg sagt nreð þakklæti til guðs. “ En myndi 
svarið ekki hafa orðið annað, ef missíónar-lærisveininum hefði 
verið gjörð kunnug hin svo kallaða niðrstaða hinnar eiginlegu 
biblíu-'kritíkar’ og hann jafnframt um það frœddr, að það allt 
væri full-sannað—t. a. m. að því er snertir Móses-bœkrnar, 
Sálmana, bœkr Jónasar og Danfels o. s. frv.? Hvort myndi 
lærisveinninn líka þá hafa svarað: ,,í þessu ljósi verðr garnla 
testanrentið mér miklu meira virði en áðr. “— ? 

Látum oss þó loksins konra baráttunni inn á hennar rétta 
svæði og virða fyrir oss biblíu-'kritíkina’ eins og hún er í reynd- 
inni, eins og hún greinilega birtir sinn rétta andlitssvip. Það 
skulum vér nú gjöra í næsta þætti, og síðan aftr íhuga þá 
spurning, hvort söfnuðr guðs á í raun og veru að bjóða hana 
velkomna, hvort vér í raun og veru eigum að beygja oss lotn- 
ingarfyllst fyrir slíkum , ,vísindum“, hvort biblían (hér er 
fyrst og fremst um gatnla testamentið að rœða) getr í raun og 
veru haldið dýrð sinni óskertri og verðmæti hennar vaxið í 
augum hjartanlegrar trúar fyrir það, sem ‘kritíkin’ er við 
hana að gjöra. 

Lauslega hefir þess verið gefið eitt sinn í blaði þessu, að 
á afar fjölmennutn fundi Heimatrúboðsmanna, þeim er hald- 
jnn var í Kaupmannahöfn í Ágúst 1901, hafi ályktað verið að 



143 


mynda félag fyrir Norðrlönd með því markmiði að vinna á 
móti biblíu-‘kritíkinni’. Réttu ári síðar var félagskapr sá 
fullmyndaðr. Nafn þess félagskapar er ,,Nordisk Bibelfor- 
ening“ (Biblíu-bandalag Norðrlanda). Félagið er í þrem 
deildum; ein þeirra í Danmörk, önnur í Norvegi, þriðja í Svf- 
þjóð. Hver um s’g af deildunum hefir yfir sér sjö manna 
stjórnarnefnd. En í yfirstjórn hinna sameinuðu deilda eru 
níu menn, þrír úr hverri deildarnefndinni. Biblíu-bandalag 
þetta vill vinna að tilgangi sínum meðal annars og ekki sízt 
með því að gefa út alþýðleg smárit. Einn slíkr ritlingr er sá, 
er nefnist Hvad er Bibelkritik? (Hvað er biblíu-‘kritík!’r) 
eftir núveranda formann dönsku deildarinnar, C. Asschenfeldt 
Hansen, prest í Slemminge á Lálandi. Oss hefir þótt við 
eiga að snúa þeirri ritgjörð allri á íslenzku og láta þá þýðing 
koma út í ,, Sameiningunni“. Upphafið birtist í þessu blaði. 
—Lesendr vorir geta nú séð, hvort ofsögum hefir verið sagt í 
,,Sam.“ af mótspyrnunni gegn biblíu-‘kritfkinni’ af hálfu trú- 
aðra guðfrœðinga og leikmanna í hinum lútersku löndum; og 
er þeir hafa lesið ritgjörö þessa til enda, mun þeim verða 
Jjóst, hve hr.eðilega mikið er í húfi, ef hinar nýju kenningar 
um biblíuna skyldi verða ofan á í kirkju vorri. Hér sést cg, 
hvaðan andstœðingum vorum á íslandi í ágreiningsmálinu út 
af ‘kritíkinni’ er komið orðalag það hið einkennilega, sem þeir 
viðhafa í deilugreinum sínum gegn oss. 


Nýkomin er og út í Philadelphia (frá General Council 
Lutheran Publication House) bók ein all-stór á ensku um 
sama efni — Biblical Criticism — eftir John A. W. Haas, 
doktor í guðfrœði og prest í New York, með löngum formála 
eftir dr. H. E. Jakobs, forstöð umann hins lúterska presta- 
skóla í Philadelphia. Þeir, sent nokkuð eru kunnugir Gener- 
al Co uncil, rétttrúnaðarstefnu þess göfuga lúterska kirkjufé- 
lags, geta ímyndað sér, hvernig í þessari nýju bók muni vera 
tekið í strenginn viðvíkjanda hinu mikla deilumáli. En bók- 
in er ekki við alþýðu-hœfi, enda beiulínis ætluð prestum og 
þeim öðrum, er notiö hafa guðfrœðilegrar inenntunar. Sein- 
asta orðið í bókinni er þetta frá Páli postula í bréfi hans til 



Kólossa-manna (2, 8j: ..Varizt, aö nokkur hertaki yör meö 
heimspeki og hégómlegri villu, ettir manna-setningum, eftir 
stafrófi heimsins, en ekki eftir Kristi. “ 

Dr. Weidner, forstööumaör hins lúterska prestaskóla í 
Chicago, er óþreytandi í því aö gefa út guófrœöisrit. Sem- 
asta bókin hans er Ecclesiologia or the Doctrine of 
the Church (Lærdómrinn um kirkjuna), alveg nýkomin 
út ''frá Fleming H. Revell Co., Chicago &c.). Eins og önn- 
ur rit hans er þetta beinlínis ætlaö guöfrœöisneinendum, en 
þaö hefir þó inni aö halda mikið af ágætum fróöleik, sem 
menntaðir leikmenn geta vel notaö sér. Bókin greiðir vel úr 
hinum margbreytilegu og oft tlóknu kenninguin guöfrceðing- 
anna um kirkjuna. Eftir að fólk vort er farið aö eiga heima 
í sjálfstjórnandi kirkju ríör því meir en lítiö á aö frœöast um 
margt, sam þessibók hefir meöferöis. 

íslenzka nýja testamentiö frá brezka biblín-félaginu er 
enn til sölu hjá ritstjóra ,,Sam. “ Veröiö er 60 cts. 

Nýja testamentiö íslenzka með myndunum, sem hr. H. 
Jones hefir látiö gefa út á þessu ári og nýlega hefir veriö 
minnzt á í blaði þessu, mun verða fáanlegt fyrir jólin í bóka- 
verzlan hr. Halldórs Bardals hei 1 bœnum. 


Nýhaldnir eru trúarsamtalsfundir í öllum söfnuðunum, 
sem mynda prestakall séra Björns B. Jónssonar. Þeirra 
verðr minnzt í næsta blaði ,,Sam. “ 


H 


r. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirSir „Sameiningarmnar. 

VPRni I !ÓS'“^hiS kirkjulega mínaSarrit þeirra síra Jóns Helgasonar og Haralds Níel'- 
" soLríReykjavtk-tUsoln t bókaverzlan H. S. Bardals í Winn.peg og kostar 60 cents. 

F 1 MREIÐIN" eitt fjölbreyttasta og skemmtilegasta tfmaritiS á fslenzku. RitgjörSir, mynd- 
" ir sögur, kvæM. VerS 40 cts. hvert hefti. Fæst hjá H. S. Bardal. J. S. Brrgmanh o. fl. 
ÍSAFOLD", lang-mesta blaSiS á fslandi. kemr út tvisvar í viku allt ánS; kostar f ^menku 

" 8r.50. H, S. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er utsolumaSr. 

SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 númer á -ári. SunnudagsskólablaSiS „Kenn- 
" arinn" fylgir meS „Sam." í hverjum mánuði., Ritstjori Kennarans er s,.ia N. Stein 


9I QíbIí Egilson 



